CAM AIiARlJS, 

SEF 

ŸCHYDIG YSTYRTAETHAU 
Ar yr amryw íFyrdd sydd gan angeu i dori dynion 
i lawr, yn fwyaf neilldaol am y 

CHOIiERA. 


Cemr ar ‘ Brÿniau’r Iwerddon’ 


Gariadus ddawnus ddynion, yn union dewch yn nes, 

Mi draethaf fy myfyrdod, gall i cliwi fod yn lles. 
Gwirionedd adnabyddus, a hysbys yw o hyd, 

Caiff pawb o’r epil ddynol fyn’d i’r anfarwol fyd. 

Nid oes un dyn yn gwybod y diwrnod bydd y daith, 

I’w setlo un o ddau le dros drag’wyddoldeb maith, 

Fe allai cyn y foru cawn ni sydd yma’n awr— 

O ! rhedwn rhag y fflamiau, ám noddfa’r Meichau mawr. 

Y cyíìawn a’r anghyfiawn gant fyn’d i Iwch y llawr, 

Sef holl drigolion Prydain, yn fychain ac yn fayriy 
A phawb ò epil Adda, b’le bena o’r byd y 
1 brofi loeson angau pob un yu ddiau ddont. j 




2 

Nis gwyddoin pwy mor erchyll, a fydd y dull y daw, 

Mae llawer math o ddolur, neu Iwybr yn ei law, 

Fe allai cei gystuddiau, am hir flynyddau niawr, 

Neu yntau daw rhyw ddamwain, i’th ddwyn mewn 
munyd awr. 

Rhyw swn am wel’d y forn sy’n glynu yn ein gwlad, 

Heb feddwl fawr am augau, nac oriau briwiau brad, 

Ac ’fallai cyn y foru, gwynehu’r addfwyn üen, 

Er byw’n dragwyddol ddedwydd neu ddyodde’ beunydd 
boen. 

O’r dyddj yr awr na’r munyd, rhaid symud, ni chaed saîl, 
Mae sicrwydd ein dedwyddwch ar heddwch Adda’r Ail, 
Fel caífom ei glodfori, yn lle myn’d i boeni byth, 

A meddu rhan dragwyddol o fewn i’r nefol nyth. 

Ni fedd y brenin Angau ddim im drugaredd gu, 

Ni phrisia ef ’mo’th ddagrau na’th ddwys och’neidiau di, 
Ei orchwyl a gyflawna, ni reda neb o’i rwyd, 

Nis gofyn p’un ai parod ai dyn anmharod wyd. 

Does ardal ar y ddaear nad ydyw angau’n d’od, 

Mae’n myned at y mwnwr a’r glowr hardd ei glod, 

Ca’dd bagad oedd mewn iechyd yn cerdded at eu gwaith, 
Eu dwyn yn ol i’w teiau yn ddarnau moddau maith. 

Mae ef heb un tosturi yn tori’r gweithwyr tan, 

Gwnaeth esgyrn rhai ugeiniau yn ddarnau moddau man, 
Rhai oedd inewn awchus iechyd a grym i ’mofyn gras, 

Y funyd nesa’p llonydd, a’i ’menydd ar y ma’s. 

O’r cannoedd maith a’r miloedd, a dorodd, onide 
Yn Mhrydain drwy’r Cholera o’r dynion iach is ne’, 

Pan oedd, mae achos ofni o’r rhei’ny lawer un, 

Heb ran y'ngwaed y Meichiau fu’n diodde i gadw dyn. 
leuenctyd glan y gwledydd, dan gystudd ebrwydd aeth, 

A chanol oedran hefyd, i’r gweryd, O mor gaeth ! 

A’r henaint nid arbedwyd, fe‘u bwriwyd hwynt i‘r bedd, ’ 
A‘r plant oddiar y broaau run modd a‘r gwycha'u gwedd. 







3 

€yr angau bawb o'r ucbder i ddyfnder daear ddu, 

Efe sy‘n gwneyd ysgariad rhwng corph ag enaid cu, 
Cwahanu pob perthynas, hyn yw ei neges ef, 

E dyr yr undeb mwyaf, anwylaf dan y nef. 

Gad faban bach i lefain ar ol ei fwynlon fara, 

Mae hyn yn beth dychrynllyd, caiff fod yn cym‘ryd cam ; 
Eu trin yn mhlith estroniad mae gweiniaid fyrdd jm gael, 
ìlhoed Duw o‘i gu drugareddjymgeledd i‘r rhai gwael. 

y gwr ar ol ei briod sy‘n gorfod canfod cur, 

Maent oll yn wylo yn waelaìdd, a gw’ragedd am eu gwyr, 

Am blant galara tadau, a mamau lawer mwy 

líi thraetha dyn a doniau ‘mo,u holl ofidiau hwy. 

Chwiorydd am eu brodyr, fe‘u gwelir dan fawr gur, 

A brodyr am chwûorydd dan gystudd digon gwir, 

A thorf o blant oedd wisgi sy,n diodde c‘ledi clwy‘, 

Gan waeddi‘n halít eu dagraú, Ni chawn ein mamau mwy. 
Mae'n arwydd digon cadarn fod barn uwch ben y byd, 
Mae siroedd Cymru hawddgar mewn galar oll i gyd, 

Mae Merthyr, gallwn wybod, o dan y ddyrnod ddu, 

A Dow'Iais braw a‘i dilyn, a dychryn o bob tu. 

Yr hyn a glywir yma bob boreu yn mhlith y byw, 

Mae hwn a hwn yn farw, peth trwm arswydus yw; 

Mae hon a hon yn weddw, medd arall, O mor ddw'ys, 
Can‘s heddyw rhoed ei phriod mewn beddrod ceudod 
cwys. 

Mae galar, medd y trydydd, annedwydd gyda ni, 

Bu farw gwraig ardderchog, cymydog nesa i mi, 

‘Roedd neithiwr yn ei hiechyd fel un o ninau,nawr, 

Mae heddyw’ gwedi ymddangos ger bron y Barnwi- mawr. 
Y fath newyddion trymllyd bob enyd sydd yn bod, 

Rhyw swn fod y Cholera ‘n gwneud rhwygfa tan y rhod, 
Rhyw dorf yn cael eu claddu, a hyny bron o hyd, ' 

Mae dychryn mawr a galar bob amser yn y byd. 



Daw fätnydd nef a daear, bydd ini‘n dyner Dad, 

Ac atal y Cholera—na Iwyr ddyfetha‘r wlad; 

Rhag taro dyn yn farwol yn ei annuwiol nod, 

D estyn dy drugaredd yn rwyddaidd is y rhod. 

Boed ini roddi gweddi cyn del trueni trist, 

A llefwn am drugaredd a gras wrth orsedd Crist, 

A dywédwn oll >n ebrwydd, ein Harglwydd cadw ni, 

Er mwyn yr hwn ö‘l wirfodd a‘th deg foddlonodd di. 

Duw dad, ein cadarn Geidwad, O gwared bawb o‘r byd, 
Na fydded neb yn ochain o tan dy lydain lid; 

Bydd Er aniddifaid gweinion yn ffyddlon dirion Dad, 
Gwna'n ol^y addewidion a‘r gweddwon heb_nacad,^ 


J, X, Jones, Ärgraffyddf Caerfyrddin. 



